Kumusta, ako ay isang bautista-may tanong ako—Kung mamamatay ka ngayon, sigurado ka bang 
mapupunta ka sa langit? (Kung sigurado: Ano sa palagay mo ang dapat gawin ng isang tao para 
maligtas?) Sinasabi ng bibliya na isa lamang ang ating dapat gawin upang maligtas - ito ay sa 
pamamagitan lamang ng pananampalataya na walang mga gawa (Sa pamamagitan ng pagtitiwala kay 
Kristo - Gawa 16:31). Gusto mo bang alam na sigurado? Una sa lahat, sinasabi ng Bibliya na tayong 
lahat ay makasalanan - Sapagkat ang lahat ay nagkasala, at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. 
Kaya lahat tayo ay nagkasala ng pagsisinungaling, pagnanakaw, pag-iimbot, atbp. At sinasabi ng 
Bibliya na mayroong kaparusahan para sa ating kasalanan (Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay 
kamatayan). Kaya ang kabayaran (0 parusa) na ating kinikita para sa ating kasalanan ay kamatayan. 
Ito ay hindi lamang isang pisikal na kamatayan kundi pati na rin ang pangalawang kamatayan sa 
impiyerno— At lahat ng sinungaling, ay magkakaroon ng kanilang bahagi sa lawa na nagniningas na 
may apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Kaya tayong lahat ay may kasalanan, tama ba? 
(Lahat tayo ay nararapat sa impiyerno bilang isang kaparusahan para sa ating mga kasalanan). Ngunit 
may mabuting balita - ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesu- 
Kristo na ating Panginoon. (Kilala mo kung sino si Jesus ay, tama?) Sinasabi ng Bibliya na Siya ang 
Anak ng Diyos (ang Diyos na nahayag sa katawang-tao)- (Siya ang pangalawang persona ng trinidad 
(Ama, Anak at Espiritu Santo)). Sinasabi ng Bibliya na si Kristo ay namatay para sa ating mga 
kasalanan, at na Siya ay inilibing, at na siya ay muling nabuhay sa ikatlong araw upang tubusin ang 
lahat ng ating mga kasalanan at iligtas tayo mula sa impiyerno. Nang si Hesus namatay para sa iyong 
mga kasalanan at sa akin, parang ginawa Niya ang mga ito — Siya ay pinarurusahan bilang kahalili 
natin ** 1 Pedro 2:24. Sinasabi ng Bibliya na ang kaligtasan ay isang regalo. “Sapagkat sa biyaya kayo 
ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya; at hindi iyon sa inyong sarili; ito ay kaloob ng 
Diyos. Hindi sa mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri”. Kaya sino ang nagbabayad 
para sa isang regalo? Ang nagbibigay o ang receiver? Tao — Ang nagbibigay. ((Kailangan ba nating 
gawin para makakuha ng regalo? Tao — Hindi)). Tama iyon - ang binabayaran ito ng buo. Dahil libre 
ang kaligtasan, hindi natin kailangang magbigay ng anumang kapalit (hindi ito batay sa ating mga 
gawa 0 Sa ating sariling mga gawa). Ang ibig sabihin ng grasya ay “something we not deserve” (we 
deserve hell, not kaligtasan). Ang ibig sabihin ng pananampalataya ay "kung ano ang ating 
pinagkakatiwalaan upang maligtas". Ang isang bagay na sinasabi ng Bibliya na dapat nating gawin 
upang maligtas ay: ‘““Maniwala ka sa Panginoong Jesucristo, at ikaw ay maligtas". Ang ibig sabihin ng 
maniwala ay magtiwala - hindi ito nangangahulugan na maniwala lamang na si Jesus ay umiiral, 
ngunit talagang magtiwala Siya para iligtas tayo ng personal. Ang maniwala sa Kanya ay 
nangangahulugan na inilalagay natin ang lahat ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa Kanyang 
kamatayan, libing at muling pagkabuhay bilang buong kabayaran para sa ating mga kasalanan (na 
ginagarantiyahan sa atin ang buhay na walang hanggan). Pansinin ang talata hindi sinasabi na 
kailangan mong pagsisihan ang lahat ng iyong kasalanan, o magpabinyag, o sumapi sa isang 
simbahan, o panatilihin ang mga utos, o maging mabuting tao- ang sabi lang nito ay naniniwala. At 
kapag naniwala ka kay Kristo, magiging ganoon ka naligtas magpakailanman. Dinidisiplina ng Diyos 
ang Kanyang mga anak para sa kanilang mga kasalanan sa mundong ito, ngunit hinding-hindi sila 
mawawalan ng kaligtasan. Kaya ang isang bagay na dapat mong gawin upang matanggap ang kaloob 
na buhay na walang hanggan ay ang tumawag kay Hesus sa pamamagitan ng pananampalataya - Na 
kung ikaw ay ipahayag mo sa iyong bibig ang Panginoong Jesus, at mananampalataya ka sa iyong 
puso na ibinangon siya ng Diyos mula sa patay, maliligtas ka. Sapagkat ang sinumang tumawag sa 
pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Bago tayo tumawag sa pangalan ng Panginoon, mayroon akong 
ilang katanungan para sa iyo - 1. Naniniwala ka ba na tayong lahat ay mga makasalanan? (Oo- Rom. 
3:23, 1Jn. 1:8), 2, Naniniwala ka ba na lahat tayo ay karapat-dapat sa impiyerno para sa ating mga 
kasalanan (Oo — Rev. 21 :8, Rm. 3:4, Rom 1:18) 3. Naniniwala ka ba na si Jesus ay namatay at muling 
nabuhay upang bayaran ang lahat ng iyong mga kasalanan at upang iligtas ka sa impyerno? (Oo- 1Jn. 


2:2), 4. Ano sa palagay mo ang dapat gawin ng isang tao para maligtas? (Maniwala/ umasa kay Kristo- 
Gawa 16:31), 5. Sapat na ba ang paniniwala (pag-asa) kay Hesus lamang o ikaw din ba kailangang 
maging mabuting tao, sundin ang mga utos, magsisi sa iyong mga kasalanan, at gumawa ng 
mabubuting gawa? (Hindi - ROM. 4:5, 11:6), 6. Mayroon ka bang magagawa para mawala ang buhay 
na walang hanggan? (Hindi — dahil ito ay regalo - Jn. 10:28). — Ano ang personal mong pinaniniwalaan 
tungkol sa lahat ng ito? Kung taos-puso ka, nais kong pangunahan ka sa isang panalangin upang 
hilingin kay Jesus na iligtas ka. Manalangin nang taimtim: “Mahal na Hesus, alam ko na ako ay isang 
makasalanan, at na karapat-dapat akong mapunta sa impiyerno. Ngunit naniniwala ako na namatay 
ka sa krus, inilibing at muling nabuhay upang bayaran ang lahat ng aking mga kasalanan. Mangyaring 
iligtas ako ngayon at bigyan ako ng walang hanggan buhay. I’m trusting you alone para sa aking 
kaligtasan — bukod sa aking mga gawa. Salamat sa pagligtas sa akin, kay Hesus pangalan, Amen.” - 
Kaya, kung nagpasya kang tumawag sa pangalan ng Panginoon at humiling sa Kanya na iligtas ka, ay 
naligtas na ngayon magpakailanman — at anuman ang gawin mo pagkatapos, hinding-hindi 
mawawala ang kaligtasan — dahil ito nga hindi sa gawa. Ang kaligtasan ay isang minsanang kaganapan 
(naligtas ka sa sandaling tumawag ka sa Kanya sa panalangin). “Siya na sumasampalataya sa Anak ay 
may buhay na walang hanggan” (Juan 3:36). Ngayon alam mo na mayroon ka nito ayon sa Bibliya. 
Mga Sanggunian — Roma 3:23, (6:23a), Pahayag 21:8, Rom. 6:23b, 1Corinto 15:3-4 (Roma 5 :8), 
1Pedro 2:24, Efeso 2:8-9, Gawa 16:31, Roma 10:9, 10:13 (Extra : Juan 3:36, Rev. 3:19). Pakiusap 
ibahagi. Biyayaan ka. Thepreaching.com 


